♦ ♦ 



Mánaðarrit til stuðiiings Icirkju og kristindómi íslendinga. 
gefiff út af hinu ev. lút. kirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 



RITSTJÓRI JÓN BJAliNASON. 


l 8 . ÁKG. 

WINNIPEG, JANÚAR 1904- 

NR. 11. 


'Sálmr 

iít af Mark. 1, 29-35-eftir séra Valdemar Briem. 

(Lag : Heyrbörn þín. suð faSir. sem biSja þig nú.) 

I. Þá skínandi rööullinn rann upp úr mar, 
úr rekkju steig Jesús, er lífssólin var, 
hiö blessaöa dagsverk sitt byrjaði hann 
sein brosandi sól, er urn himininn rann: 
að lýsa sern mest 
og að lífga sem flest. 


2. Þá hækkaði sólin meö skínanda skraut, 
þá skunda tók hann sína líknsemdar-braut, 
og hitann og þungann hann hraustlega bar, 
af himneskum kærleik hann gagntekinn var: 
að verma sem bezt 
og að blessa sem mest. 


3. Þá hallaði degi með sígandi sól, 

hin sama var náð hans, er aldrei sig fól; 
ei lækkaði' hin blessaða líknarsól hans, 
ei linaðist þróttr hins starfsama manns: 
að líkna sem mest 
og aö lækna sem llest. 


4 - 


Og loksins á kvöldin, er sólin var setzt, 
hann settist ei niðr, en vann þá sem mest. 





í sæng gengu margir, þó hvíldist ei hann, 
og hann eigi’ af kærleik til þreytunnar fann: 
aö hjálpa sem bezt 
og aö bœta sem fiest. 

5. Þaö dróst fram á nóttu, þaö svalt varö og svart, 
en satna var hjartað, það hlýtt var og bjart. 

Þá hætti’ hann að starfa, svo heitt þá hann baö 
sinn himneska föður, því líf hans var þaö 
að iðja sem bezt 
og að biðja sem mest. 

6. Hvort sólin upp rís eöa sigin er lágt, 
um sólbjartan daginn og heldimma nátt, 
í gleðinnar sólskini’, í sorganna nótt 

oss sign þú, vor drottinn, og gef þú oss þrctt 
að læra sem bezt 
þér að líkjast sem mest. 

------ 

Ekki alveg út í loftið. 

Hr. Einar Hjörleifsson kvartar undan því í blaði sínu, 
,, Norörlandi" (ri, 52), að eg hafi talið hann valdan að því, að 
séra Jón Helgason fór aö berjast fyrir biblíu - ‘kritíkinni' á ís- 
landi. Hann segir, aö eg viti ekkert um þaö og get i ekkert 
vitaö. Og hann vítir mig fyrir ,,að vera að koma með svona 
staðhœfingar út í loftiö“,—staðhœfingar, sem mér sé ekki 
uunt að standa viö, ef fram á það sé farið. 

Nei, þessi staðhœfing mín er ekki alveg út í loftið. Og 
eg hefi ekki fleygt henni fram órökstuddri. 

Eg hefi all-skýrt tekið það fram í Agúst-blaöi , .Sainein- 
ingarinnar“ frá 1901, hvað eg hefi fyrir mér í þeirri stað- 
hœfing, sem hér er um að rœða. En með því að þaö, sem 
þar er sagt, virðist hafa farið algjörlega frarn hjá hinum hátt- 
virta vini mínum, hr. E. H., og þar sem margir lesendr vorir 
nú líklega ekki hafa það ,,Sam.“-blað við höndina, skal hér 
með sem fæstum orðum rifjað upp þaö, setn eg í þeirri grein 
benti á þessu efni viðvíkjanda : 



Af orðum nokkrum tilfœrðum úr ritstjórnargrein í,,Verði 
ljós!“ frá því f Okt. 1898 má ráða, að séra Jón Helgason 
hafl á þeirri tíð verið í algjörum vafa um það, er hann síðar 
hefir talið áreiðanlega sannað að því er snertir uppruna 
Mósesbóka. En 21. Des. sama ár kom út ritstjórnargrein í 
,,Isafold“ um hin kirkjulegu tíniarit vor Islendinga, og bar 
sú grein það skýlaust með sér, að hún var í letr fœrð af hr. 
E. H., sem þá var með í ritstjórn þess blaðs. Þar er það 
meðal annars og með sönnu tekið fram, að öll þau tímarit 
(þar á meðal ,, V. 1 .!“) hafi fram að þeim tíma algjörlega 
,,gengið frant hjá þeim skoðana-byltingum ritningunni við- 
víkjandi, sem á síðustu áratugum hafa orðið í hugum hinna 
yngri guðfrœðinga og margra gamalla líka“. ,,Með því“— 

stendr þar enn fremr — ,,hafa þau-svift sjálf sig íjölda 

lesenda-og látið undir höfuð leggjast að veita lesanda 

sínum mikilvæga aðstoð bæði í efasemdum hans sjálfs og viðr- 
eigninni við þá, sem á móti mæla. “ — Mjög skömmu eftir að 
þetta birtist í ,,ísafold“ kemr ,,Verði ljós !“—í Febrúar 1899 
—með grein eftir séra Jón Helgason um ,,Þversagnir og mis- 
sögli“ í biblt'unni. Þar með er baráttan til varnar hinum 
nýju skoðunum í þeirri átt hafin. í Marz og Apríl satna ár 
ritar hann um innblástr ritningarinnar frá sama sjónarmiði. 
I Júní kemr greinin : ,,Eigum vér að þegja?“ Og svo 
koll af kolli.—Af því, er þannig lá fyrir svart á hvítu, leiddi 
eg hiklaust þá ályktan, að hr. E. H. hefði hleypt séra J. H. 
á stað út í baráttuna. Með hinni áminnztu grein í ,,Isa- 
fold“ hefði hann gjört það. Og þar fór eg einmitt beinlínis 
eftir meginreglum hinnar ‘hærri kritíkar’. Mér fannst þessi 
röksemdafœrsla mín óyggjandi og ómótmælanleg, og mér 
finnst svo vera enn. — Þetta er alls ekki nein tilgáta út í loftið 
eins og meginið af ályktunum þeirra ínanna, sem nú í seinni 
tíð hafa verið að beita hinni niðrrífandi ‘kritík’ sinni gegn rit- 
urn biblíunnar. Sé ályktan mín röng, þá er fyrir hlutaðeig- 
endr að sanna það. Sannanalaus mótmæli tel eg markleysu 
tóma, og sama munu allir óhlutdrœgir menn gjöra. Vilji hr. 
E. H. halda mótmælunum áfram, þá verðr hann að gjöra 
grein fyrir því, öðruvísi og betr ogsennilegar en eg hefi gjört, 



164 


hvernig á því stendr, a 5 séra Jón Helgason tók aö gjörast 
forinælandi hinna nýju kenninga um biblíuna svo að kalla 
undir eins á eftir útkomu hinnar umgetnugreinar í ,,Isafold“, 
— þá, en ekki fyrr. j_ B j_ 

Hvað er biblíu- 4 kritík’? 

Eftir C. Asschenfeldt Hansen. 


iii. 

HVAÐ EI< BIBLÍU-'KKITÍK’? 

Þegar vér í stuttu máli viljum segja frá því, hvert biblíu- 
‘kritíkin’ nú allra síðast er komin, þá hljótum vér aö kannast 
viö, aö Hoff prestr hefir rétt aö mæla, er hann í viöreign sinni 
viö prófessor Madsen kemst svo að orði : ,,Hér er að rœða 
utn algjöra sundrliman gamla testamentisins. “ Menn hafa 
komizt svo langt aö neita sögulegu gildi gjörvallrar 
frutnsögu ísraels. öagan um sköpunina, syndafallið, synda- 
flóðið, sundran tungumálanna (Babelsturninn), saga Abra- 
hatns, saga ísaks, saga Jakobs — allt þetta er gjört að þjóö- 
sögnutn, ógreinilegutn, þokukenndum æfintýrum, líkrar teg- 
undar og það, sem sagt er um Ragnar loðbrók í fornaldarsög- 
um Norðrlanda. Yfir þessi sögulegu undirstöðuatriði varpar 
biblíu- ‘kritíkin’ þoku. Hvað mikið af því eigi við einhvern 
sannleika að stj'ðjast á ekki að vera unnt að skera úr. H. 
Gunkel, er talinn er í fremstu röð meðal þeirra manna, sem 
nú eru að eiga við biblíu-‘kritík’, hefir fyrir skemmstu gefið 
út skýring á fyrstu Mósesbók, og þar íarast honum orð um 
allt þetta hér um bil á þessa leið: Sögusagnirnar hafa orðið 
fyrir margfaldri ummyndan, og vér getum nú að eins að litlu 
leyti gjört oss ljóst, hvernig öll sú ummyndan hefir atvikazt. 
Þess er naumast neinn kostr, að fyrir það verði grafizt, hvernig 
þær sagnir hafi upphaflega hljóðað, og vér getum ekki í ein- 
stökum atriðum ákveðið, hvaða persónur það kunna að hafa 
verið, sem sagnirnar hljóða um. Að því er snertir Abraham, 
ísak og Jakob segir hr. Gunkeþað reyndar sé í fyrstu Mósesbók 
um þá talað sem menn; en hvort þeir sé sögulegar persónur, 
það fullyröir hann að sé algjörlega óvíst, enda standi nokkurn 



16 5 


veginn á sama, hvort svo hafi veriö eöa ekki, þegar á rnáliö 
sé litiö frá sjónarmiöi trúarbragðasögunnar. Um ,,trúarbrögð 
Abrahams“ segir hann blátt áfram, að þann átrúnað hafi 
sögusagna-höfundarnir haft og eignað hann Abraham. Pró- 
fessor Jakobsen, kennari í gamla testamentis frœðum við há- 
skólann, telr þessa skýring Gunkels á fyrstu Mósesbók frá- 
bærlega lærdómsríka, — segir, að hún hafi inni að halda 
,,mikið, sem búast megi við að býsna afdráttarlaust veröi 
viðrkennt“, og endar ritdóm sinn með því, að þetta sé 
,,skemmtilegasta rit Genesis til skýringar, sem nú liggr fyrir“. 

Hinum sögulega grundvelli er þannig kippt 
burtu undan hinum miklu megin-atburðuin hinnar helgu 
sögu, sem allt er undir komið og snýst um, og með því móti 
verða þau söguatriði algjörlega óáreiðanleg. Reyndar segir 
prófessor Jakobsen í ritdómi sínum um bók Gunkels, að eng- 
an veginn vilji tnenn neita veruleik sköpunarinnar.heldr að eins 
því,að sköpunin hafi farið fram e i n s o g s a g a b i b 1 í u n n a r 
s e g i r f r á. En því er gleymt, að guðs ríki e r saga, heilög 
saga, frá upphafi til enda. I raun og veru er allt gjört vafa- 
samt, þegar áreiðanlegleik sögunnar er kollvarpað. Það er í 
mesta máta hryggilegt og villanda fyrir stúdentana, að pró- 
fessor Jakobsen skuli geta talað eins og hann hefir gjört um 
aðra eins bók, er svo mjög miðar að því að rífa niðr. Þótt 
hann segi, að margt og mikið í henni sé óvíst, þá má þó af 
ummælum hans ráða, að þar sé margt og mikið, sem hann 
telr gilt og gott. Þetta hefir hryggt og hneykslað fjölda fólks. 

Nú höldum vér lengra áfram með að athuga biblíu- 
‘kritíkina’. Hvað segir hún nú meira um Mósesbœkrn- 
ar? Hún segir, að Móses sé ekki höfundr neinna þeirra; 
hún leysir þær í sundr í mörg frumrit, hver öðrum ólík og 
sín á milli full af m ó t s ö g n u m, og er staðhœft, að þau rit 
hafi líka margvíslega verið sniðin til af ýmsum útgefendum. 
Svo langt hafa menn farið í þessum kenningum, að tala hinna 
svo nefndu höfunda hefir orðið allt að 30,svo að úr öllu þessu 
er orðinn hinn mesti hrœrigrautr. í aðal-atriðunum halda 
biblíuskýrendr þessir því fram, að nokkuð af Mósesbókunum, 
,,sáttmálabœkrnar“, sem svo eru kallaðar, sé frá 8. og g. öld. 



Fimmta Mósesbók á að hafa orðiö til á stjórnartíö Jósía 
kotiungs (árið 623), og,,prestaritið“ svo nefnda eftir útlegð- 
arvistina í Babýlon (árið 444). En Móses leiddi ísraelslýð 
burt úr Egyptalandi um 1500. Eftir því ætti þá það, sem 
elzt er í Mósesbókunum, ekki að hafa verið í letr fœrt fyrr en 
sex til sjö hundruðum ára eftir Móses, og hitt frá níu til ell- 
efu hundruðum ára eftir hans dag. 

Við hvað ‘kritíkin’ styðr sig f þessum staðhœfingum 
sínum, út í það förurn vér ekki hér; það getum vér gjört í rit- 
um þeim, er síðar rnunu frá oss koma. En á þennan hátt 
hverfr Móses algjörlega sem persóna sú, er af guði var út- 
valin til þess að innsigla lögmálið (eða staðfesta sannleiks- 
gildi þess). Biblíu-‘kritíkin’ talar því ekki um ,,lögmálið og 
spámennina“, heldr urn spámennina og lögmálið, með því 
að hún gengr út frá því, þvert á móti vitnisburði ritningar- 
innar, að spámennirnir (eða rit þeirra) sé á u ndan lögmál- 
inu, og að Mósesbœkrnar hafi ekki fyrrensmásam- 
an verið í letr fœrðar af prestum og öðrum, sem höfðu 
hag af því að koma slíkum lögum á, og svo til þess að fá þau 
viðrkennd hafi þeir smeygt þeim inn undir nafni Mósesar, og 
ef til vill hafi þeir þá stuðzt við gamlar, vafasamar sagnir uin 
persónu hans og starfsemi. 

Á þennan hátt á allt að hafa gjörzt mjög eðlilega, 
þroskazt áfram smátt og smátt; en löggjöfin við Sínaí, 
opinberan guðs þar, það mikla, dýrðlega undr, hverfr í þoku. 
Og hvað verðr svo af trúverðugleik og áreið- 
anlegleik Mósesbókanna? Hvað erþásatt 
og ósvikið í þeim bókum? Hvað myndum vér segja, 
ef einhver á vorum dögum ritaði bók og hefði þar fyrir undir- 
stöðu þjóðsagnir frá tíð Gorms gamla? Myndi nokkur telja 
slíkt verk sögulega áreiðanlegt? 

Mér finnst vér höfum nú bráðum fengið nóg af þessu. 
Látum oss svo að eins bœta því við, að Buhl, danski prófess- 
orinn í hebresku, hefir nýlega lokið við rit eitt til skýringar 
Sálmunum og lýsir þar yfir því, að ekki f-inn einasti 
sálma þeirra, sem í biblíu vorri eru nefndir ,, Davíðs sálmar“, 
sé eftir Davíð. Þetta leiðir af þvf, sem á undan var gengið. 



167 


Því { Sálmunum er stöðugt vísað til Mósesbókanna. Þar sem 
því nú er haldið fram, að þær sé til orðnar s e i n n a e n á 
dögum D a v í ð s, þá neyðast menn til að halda hinunr 
neitandi ályktunum sínum áfram og kveða upp þann dóm, að 
Davfð sé ekki heldr höfundr neinna þeirra mörgu sálma. — 
Þá er það enn frernr kennt, að spádómsbók Daníels sé sett 
saman af einhverjum Gyðingi á Makkabeatíðinni, nokkrum 
hundruðum ára eftir að Daníel var uppi. 

Af því, sem nú hefir verið tekið fram, getum vér fullvel 
séð, hvernig biblíu-‘kritfk' sú, er nú tíðkast, lítr út. Myndi 
ekki í sannleika mega segja : Það er úlfr, sem leitazt hefir 
við að læðast úr eyðimörk vantrúarinnar inn fyrir hin helgu 
vébönd? 

Vel veit eg það, að hvorki prófessor Madsen né Koch 
biskup né neinir þeirra líkar vilja með tiokkru móti fyrir sitt 
leyti fara svona langt. En hvernig geta menn með allt þetta 
fyrir augum varpað svo friðanda bjarma yfir biblíu-'kritíkina', 
og sagt, að þetta saki ekki mikið, því að aðal-efninu, kjarn- 
anum, getum vér haldið þrátt fyrir það, þótt þeir menn, sem 
hingað til hafa taldir verið g u ð I e g i n n s i g 1 i bóka þess- 
ara, trygging þess, að þær sé frá guði, eigi engan þátt í því, 
að þær urðu til, svo að hinum sögulega áreiðanlegleik er 
algjörlega haggað. 

Það tíðkast mjög í máli þessu að halda franr nafninu 
Delitzsch. Þann þýzka prófessor var vissulega rétt að 
telja meðal trúaðra guðfrœðinga. Það var sann-guðhræddr 
maðr; en hann líktist talsvert Melanchthon,vini Lúters. Þegar 
á fyrra hluta æfi hans var um hann sagt, að þá að eins væri 
hann fastr fyrir, er hann eins og Melanchthon styddi sig viö 
annan mann honum sterkari. Árið 1887 hvarf Delitzsch frá 
hinni gömlu skoðan, að Móses sé höfundr bókanna fimm, sem 
við hann eru kenndar, og ruddi með því ganrla testamentis 
•kritíkinni’ braut inn á svið hinnar trúuðu guðfrœði. En það 
er vissulega viðrhlutamikið að vilja leiða ályktanir af því. 
Hinn trúaði prófessor Thiersch aðhylltist kenningar Irvings, 
en af því leiðir ekki, að þær kenningar sé sannar. í fornöld 
gjörðist Tertullían Montaningr, en ekki varð sérkenning Mon- 



taninga-flokksi'ns aö sannleika fyrir þaö. Ekki fremr rétt- 
lætir það biblíu-'kritíkina’, aö henni í einu sinna mörgu kenn- 
ingaratriöa tekst aö hrífa trúaöan mann með sér. Og það er 
sjón sögu ríkari, að biblíu-‘kritfk’ nútíðarinnar á, aö því er 
gamla testamentið snertir, aöallega rót sína að rekja 
til vantrúarinnar. Prófessor Green, hinn ameríkanski 
guðfrœöingr, sem í meir en fimmtíu ár hefir barizt gegn 
biblíu-'kritíkinni’, segir, aö allir viðrkenndir f o r v í g i s- 
m e n n þeirrar hreyfingar hafi undantekningarlaust neitað 
veruleik undra og spádóma og allri beinni guödómlegri opin- 
beran í upphaflegum og evangeliskum skilningi. Hann segir, 
að tilraunir þær, sem gjörðar hafa veríð til að samríma tilgát- 
ur biblíu-'kritíkarinnar’ hinni kristnu trú, hafi að eins orðiö 
til þess að fœra mönnum heim sanninn um það, hve veilar 
þær eru í sinni dýpstu rót. 


IV. 

HIN GJÖRRÆÐISLEGA MEÐFERÐ BIBLÍU-‘KRITÍKARINNAR’ 

Á IIEILAGRI RITNING. 

,,Þegar að verki þessu er unniö samkvæmt vísindalegum 
meginreglum án nokkurrar hlutdrægni, þá er þar ekkert í, 
sem kristnir menn þurfa að óttast. “ Þannig mæla þeir, sem 
vilja taka frá oss allan kvíöa með tilliti til biblíu-‘kritíkar- 
innar’. En þetta dugir ekki í reyndinni. Því heilög ritning 
er ekki eins og aðrar bœkr? Aö vera sögufróðr, hafa 
málfrœöislega skarpskyggni til að bera, o.s.frv., er ekki 
nóg til þess að geta dœmt um heilaga ritning. Menn verða 
að hafa sama anda sem biblían er full af; annars komast 
menn naumast hjá því að misbjóöa ritningunni. Það má 
ekki fara meö heilaga ritning eins og hvert veraldlegt forn- 
rit. ,,Frjáls“ rannsókn, eöa það, er svo er nefnt, sem slítr 
sig frá anda biblíunnar, verör að heimildarlausu gjör- 
r æ ð i, getr ekki þekkt hin andlegu takmörk. Og auk þess 
er enn verr farið meö ritninguna en veraldleg fornaldar- 
rit. Ef eitthvert letrmál á steinspjaldi eftir heiðingja finnst, 
þá er hiklaust gengið að því vísu, að það sé áreiðanlegt, og 
sé það ósamhljóöa því, sem í ritningunni stendr, þá er það 



169 


tindir eins taliÖ gild sönnun fyrir því, aö ritningin hafi rangt 
fyrir sér. Sé það ritningunni samhljóða, þá er af náð við 
það kannazt, að ritningin geti í því atriði haft rétt fyrir sér. 
Þannig var það, þegar hin svo nefndu Tell-ell-amarna-bréf 
fundust, þau er staðfesta söguþáttinn í 14. kap. fyrstu Móses- 
bókar, að þá var því játað, að biblían íœri þar með sannleik, 
og Buhl segir, að fyrir þessa sök bendi sá kapítuli í Genesis 
sterklega til þess, að Abraham sé í raun og veru söguleg per- 
sóna. En fyrir ritningunni ú t a f f y r i r s i g beygja 
þessir menn sig ekki, heldr ganga að henni með mesta yfir- 
læti, svo sem væri hún bók sú, er því að eins sé nokkuð að 
mat ka, að hún fái vitnisburði með sér 111 a n a ð. 

Þetta væri nú sök sér, ef allir þeir, sem eru að eiga \ iS 
biblíu- ‘kritík’, væri sammála. En því fer mjög fjarri. 
Sín á milli deila þeir um það, hve mikið geti talizt áreiðan- 
legt. Og þar sem þeir svo krefjast þess af kristnum söfnuði, 
að hann aðhyllist tilgátur þessar, sem að svo mörgu leyti eru 
hver á móti annarri, eins og niðrstöðu hinna vísindalegu 
rannsókna, eins og ómótmælanlegar sannanir, og halda því 
fram, að þeir allir, sem ekki aðhyllast staðhœfingar þeirra, sé 
að ,,berjast á móti sannleikanum“, — þá er það skelfilegt 
gjörræði. Með þessu móti myndi söfnuðrinn lenda í 
höndunum á svo nefndum vísindum, sem ekki þekkja nein 
takmörk og ekki geta numið staðar á niðrstigningarleið sinni. 
Talsmenn biblíu-'kritíkarinnar’ í Danmörk kannast sjálfir við 
það, að í Danmörk sé að eins örfáir menn, sem í raun og veru 
hafi nokkra dýpri sjálfstœða þekking á rannsóknarmálum 
þessum (í mesta lagi einir 5 eða 6). Engu að síðr er þess kraf- 
izt, að þessuin fáu mönnum, sem aftr í öllu verulegu halda 
sér við kenningar hinna þýzku prófessora, skuli söfnuðrinn 
fylgja og trúa í staðhœfingum þeirra. En er vér veitum því 
eftirtekt, að traustið til gamla testamentisins og lotningin 
fyrir því er að bila, að menn eru að missa sjónar á hinni 
guðdómlegu hlið biblíunnar, þá er ekkert annað fyrir 
söfnuðinn að gjöra en að h r i n d a þ v í 1 í k r i ‘ k r i t í k’ f r á 
sér með ákveðnustu mótmælum gegn því hræðilega gjör- 
ræðisverki, án þess að láta það neitt á sig fá, þótt framvegis 



I7ó 


elns og a8 nndanförnu verði hrópað: ,,Þér skiljiS ekkert óg 
vitiö ekkert. Mótmæli yöar eru vonzka, en ekki vísindi. “ 
Vér leitum víst ekki ráða hjá vísindunum um það, hvort ritn- 
ingin sé guðlegs eðlis. Fyrir því höfum vér betri trygging í 
vitnisburði drottins og postulanna. Og í næsta þætti 
skulum vér nú athuga það, sem drottinn vottar um gamla 
testamentiö. 

V. 


HVAÐ SEGIR DROTTINN UM GAMLA 
TESTAMENTIÐ ? 

Já, hvað segir drottinn? Lýsir hann Abraham fyrir 
oss eins og skröksögu-persónu? Segir ha n n oss, að Móses 
hafi engan þátt átt í því að fœra Mósesbœkrnar í letr? Segir 
h a n n oss, að enginn af Sáhnunum sé eftir DavíO? Varpar 
h a n n spádómsbókum Jónasar og Daníels burt sem svika- 
ritverkum ? I Jóh. 5, 45—47 segir drottinn við Gyðinga: 
,,Ætlið ekki, að eg muni ákæra yðr fyrir fööurnum. Sá er, 
sem ákærir yðr, M ó s e s, sem þér treystið. Ef þér tryðuð 
Móses, þá tryðuð þér og mér, því hann hefir skrifað 
u m m i g. En ef þér trúið ekki h a n s bókum, hver von er 
þá til þess, að þér trúið mínum orðum?“ Er þetta sam- 
hljóða bíblíu-‘kritíkinni'? Og með tilliti til Abrahams segir 
drottinn (Jóh. 8, 56): ,,Abra.ham faðir yðar gladdist af því, 
að hann myndi sjá rninn dag, og hann sá hann og giaddist. “ 
Enn fremr segir hann (Jóh. 8, 37 og 39): ,,Eg veit, að þér 
eruð Abrahams niðjar; — ef þár væruð Abraham? börn, þi 
gjörðuð þér Abrahams verk. “ Bendir þetta til þess, 
að drottinn áliti Abraham skröksögu-per- 
sónu? Og að því er snertir Davíðs sálma, þá talar 
drottinn í Matt. 22, 41—45 um 1 10. sálminn á þann hátt, 
að allt hans tal verðr tnarkleysa og þvættingr, svo framarlega 
sem sá sálmr er ekki eftir Davíð. Öll röksemdaleiðsla drott- 
ins á þeim stað í viðreign hans við Farísea er undir því kom- 
in, aö það sé Davíð, senr í þeim sálmi kallar Messías drottin 
sinn. Að því er Jónas snertir, þá talar drottinn í Matt. 
12, 39—40 um hina undrsamlegu dvöl spámannsins í kviöi 



hvalfiskjarins*), sem tákndvalar hans sjálfs í gröfinni og upp- 
risu hans þar á eftir. Aö því er Daníel snertir, þá minnir 
drottinn í Matt. 24, 15 á spádóminn í Dan. 9, 26—27 um 
það, er viðrstyggö eyðileggingarinnar birtist standandi á hin- 
um helga stað. 

Svo höfum vér þá hér heyrt drottin vitna á móti biblíu* 
‘kritíkinni' (og í fótspor hans feta postularnir, eins og vér 
sjáúm á mörgum mörgum stöðum í nýja testamentinu). Fyr- 
ir söfnuðinn er þá að velja um staðhœfingar svo nefndra vís- 
inda og vitnisburðar hins trúa frelsara vors (og postula hans). 
Hvort af því tvennu skal valið verðr ekki vafasamt. 

En hvað taka nú trúaðir guðfrœðingar til bragðs, þeir 
er vilja gjöra oss rólega með biblfu-‘kritíkina’ andspænis 
þessum orðum drottins. Hér birtist hinn sári blettr. Van- 
trúaðir guðfrœðingar hika sér víst ekki við að segja : , ,Jesú 

skjátlaðist; hann vissi ekki betr. “ En það orð hljóta þó trú- 
aðir menn að eiga ervitt með að láta út úr sér. 

Þá hefir verið gripið til þeirra óyndisúrræða að verja 
sig með hinni svo nefndu ,,kenósis“- kenning. I 2. kap. 
bréfsins til Filippímanna er svo að orði kveðið urn frels- 
ara vorn, þegar hann kom hingað á jörðina: ,,Hann lítil- 
lækkaði sig sjálfan“, eða nákvæmara: ,,tœnrdi sjálfan sig“ 
(,,ekenósen“ í frumtextanunr gríska). Þetta er þá útlagt 
svo, aðdrottinn hafi einnig lagt frá sér alvizku 
sín a. Vér heyrurn þess getið á ýmsum stöðu n í nýja testa- 
mentinu, að drottinn hafi spurt utn það eða það, t. a. m. við 
gröf Lazarusar: ,,Hvar hafið þér lagt hann?“ Hann segir 
og, þegar rœða er um hinn síðasta dag, að faðirinn hafi sett 
tíðir og tíma í sjálfs síns vald, og jafnvel sonrinn \iti ekki, 
hve nær þann dag beri að hendi. Annarsstaðar sjáum vér 
aftr á móti, að drottinn sér þaS útíæsar, sem 
mannlegt auga annars ekki getr séð, I því tilliti geturn vér 
bent á orð drottins til Natanaels (Jóh. 1, 49): ,,Áðr en Fil- 
ippus kallaði á þig sá eg þig, þar sem þú varst undir fíkju- 
trénu. “ Þá er enn frenrr það, sem stendr seinast í 17. kap. 

*) ‘Kritíkin’ telr það undr að sjálfsögðu til æfiutýra, og hefi, höfundrinn 
víst ætlað að geta þess í þriðja þætti ritgjörðarinnar, en gleymt því. ÞÝs. 



Matteusar guöspjalls, þar sem Pétr aö boði drottins dregr fisk 
úr sjó, opnar munn hans og tekr þaðan pening til þess aö 
greiöa meö musterisskattinn. Og tnargir aörir staöir. Þaö 
virðist benda til þess, aö drottinn hafi haft alvizkuna og notaö 
sér hana, þegar hann þurfti og vildi. En hvernig sem því 
kann nú aö vera varið meö þetta, sem hér skal ekki rœða og 
menn ekki heldr nokkurn tíma fá skilið til fulls, þá er óra- 
langt á milli þess og hins, aö segja, aö drottinn hafi svo 
algjörlega tœmt sig, aö hann hafi gjört sig sekan í r ö n g u m 
s t a ö h œ f i n g u m. Því ef biblíu-‘kritíkin’ hefir rétt fyrir 
sér, þá hafa þær hugmyndir Gyðinga á holdsvistardögum 
drottins verið fjarri öllum sanni, aö Móses og Davíð hafi veriö 
heilög verkfœri guðs til þess aö fœra hinar helgu ritningar í 
letr o. s. frv., og drottinn vor Jesús hefir þá sö mu- 
1 e i ð i s v e r i ð f 1 œ k t r í þessu m r ö n g u ímyndun- 
u m og jafnvel staðfest þær fyrir aöra. Á þenn- 
an hátt fáum vér þá frelsara, sem skjátlast. 

Nei! svarar söfnuör guös; aö veita viötöku 
öðru eins samþykkjum vér aldrei. Myndi hann, sem sagöi: 
,,Áör en Abraham var, er eg“ (Jóh. 8, 58), hann, sem í guös 
orði er sagt um, að hann hafi verið hella sú, er fylgdi ísra- 
elslýö í gegn um eyöimörkina (1. Kor. 10, 4), — myndi hann 
ekki þekkja sögu Abrahams og Israelsmanna? H é r m i s- 
bjóöa vísindin drottni sjálfum; og til ónýtis er 
þaö, aö menn hafa viljaö grípa til þess neyöarúrræðis aö 
segja, aö drottinn hafi þó reyndar sagt, aö sólin ,,renni upp“ 
(Matt. 5, 45). Já, svo lélegt ráð hefir verið reynt að nota til 
að sýna, aö drottinn hafi líka veriö ófróðr um annað, þar sem 
hann samkvæmt þessu ekki hafi vitað um þann náttúrufrœðis- 
lega sannleik, að jöröin hreyfist, en sólin stendr kyrr. Maðr 
veit ekki, hvort maör á aö hlæja eöa gráta út af annarri eins 
röksemdafœrslu. Enn í dag komumst vér vitanlega eins að 
oröi, án þess að nokkur fyrir þaö gruni oss um að hafa rangar 
skoðanir um afstöðu jarðarinnar og sólarinnar hvorrar viö 
aðra. Nei, í þessari staðhœfing, að háskólakennarar nú á 
dögum geti sannaö það upp á drottin Jesúm, að honum hafi 
skjátlazt, getr biblíu-‘kritíkin’ aldrei komiö lifanda söfnuði til 



i73 


aö veröa á sínu máli. Allt, sem frelsari vor hefir sagt, 
er áreiöanlegt og satt; hans orö um gamla testamentið, 
ha’ns vitnisburðr um Abraham, Móses, Davíð, Jónas og 
Daníel getr ekki raskazt. 

- u r ►»« ;_—■ u-a ■*-■>- 

Frá missíónarpresti kirkjufélagsins. 

Þrjá mánuði — frá 23. Sept. til 20. Des. — þjónaði eg 
Alberta-söfnuði í Alberta vestr. Prédikaði eg 14 sinnum á 
opinberum guðsþjónustu-samkomum, en eftir á kenndi eg,oft- 
ast nær, á sunnudagsskóla, ásamt húsfrú Hólmfríði Goodman. 
H ún hefir haldið sunnudagsskóla yfir sumarmánuðina; leggr 
hún mikla alúð við það starf, enda er flestum fœrari til þess.— 
Flesta rúmhelga daga frœddi eg unglinga í kristindómi; 17 
unglingar sóttu þessa frœðslu,—aðrir voru starfsettir við al- 
þýðuskólana; —en áðr cn eg fór fermdi eg 10 þeirra, og þá 
um leið var 60 manns til sakramentis. — I þessari ferð skírði 
eg 1 5 börn, og jarðsöng tvennt. 

Þaö er víst um það, að ýmsir í Alberta-söfnuði starfa að 
velferð hans af alhug og atorku, enda dafnar hann eftir 
fremstu vonum, einkum þegar litið er á, hve fámenn Islend- 
inga-byggð þessi er og söfnuðrinn ungr. — En sakir félags- 
lyndis og einingar standa Alberta-Islendingar sjálfsagt meðal 
fremstu Vestr-Isl. í því, sem horfir til menningar, og í því 
að saineina íslenzkt þjóðerni ameríkanskri framtaksemi; 
söfnuðr þeirra á því sýnilega góða framtíð fyrir hendi, eins og 
hver annar félagskapr þeirra á meðal. 

Winnipeg. 23. Desember 1903. l>étr lljálmsson. 

- *— - 

Skýring. 

Sumir hafa fundið að því í ágripi mínu af sögu Mikleyjar- 
safnaðar, því er birtist í Maí-blaði ,,Sam.“ síðastliðið vor, 
að ekki koinu þar nöfn þeirra manna, sem helzt hafa staðið 
fyrir málum safnaðarins. Það er ekki nema réttlát aðfinning; 
en vandi er þó að leysa það verk þannig af hendi, að engum 
sé sýnt ranglæti. Þess má þó geta, að nærri því allan þann 
tíma, sem söfnuðrinn hefir staðið, hefir Helgi Tómasson verið 
féhirðir hans, og heldr hann þeim starfa enn. Um langan 
tíma var Stefán Jónsson forseti. Þessir tveir menn áttu einna, 



174 


mestan þátt í því að söfnuörinn lifði f gegn um tíð stríðsins og 
örðugleikanna, sem fráhvarf séra Magnúsar Skaftasens hafði í 
för með sér.—Það mun hafa verið 22. Jan. 1892, að söfnuðr- 
inn gamli klofnaði; en 5. April sarna ár voru þessir kosnir 
fulltrúar: Stefán Jónsson (forseti), Helgi Tómasson (féhirðir), 
Vilhjálmr Ásbjörnsson (skrifari), Halldór Halldórsson og Helgi 
Asbjörnsson.— Vilhjálmr Ásbjörnsson hehr um langan tíma 
verið skrifari safnaðarins, og þeir Halldór Halldórsson og 
Stefán Friðbjörnsson voru all-lengi í safnaðarnefnd. Þegar 
sátt og samlyndi komst á milli safnaðarins og utansafnaðar- 
manna, út af kirkjueigninni, 15. Ágúst sumarið 1901, voru 
það Ágúst Magnússon, núverandi forseti, af hálfu safnaðarins 
og Jón Jónsson af hálfu utansafnaðarmanna, sem gengu einna 
bezt fram í því, að koma á því samkomulagi. Helgi Asbjörns- 
son hefir einna helzt barizt fyrir sunnudagsskólamálum safn- 
aðarins í seinni tíð. R M 

ÁRSLOKA-HÁTIÐ sttnnudagsskóla Fyrstu lútersku 
kirkju í Winnipeg var haldin að kvöldi sunnudagsins milli jóla 
og nýárs á likan hátt og áðr hefir tíðkazt. Kirkjan var í jóla- 
skrautbúningi sínum og troðfull af fólki. Prógramm samkom- 
unnar var þetta: 1. Vanalegr introitus (sálmasöngr, biblíu- 
lestr og bœn). 2. Resítazíón (,,Hvert er það ljós“ og ,,Hvert 
er það gull“—tvö vers úr jólasöng til barnanna eftir séra V. 
Br.): smástúlka. 3. Resítazíón (,,Hverersú rós“ og ,,Hvert 
er það barn“—önnur tvö vers úr sama sálmi): sinástúlka. 
4.—8. Resítazíón (,,Sýnir Esekíels“ úr Biblíuljóðum séra V. 
Br.): drengir 5, sinn þátt hver drengr. 9. Söngr, tvíraddaðr 
(..Forunto us a Child is born“i: allr skólinn. 10. Resít- 
azíón (,,Ó, gangið þér með mér í kirkju í kvöld“—jólasöngr í 
,,Kenn.“ iv, 2): smádrengr. 1 1. Resítazíón (,.Munr er . 
inanna viti“—úr Barnasálmum séra V. Br.): smádrengr. 12 
Resítazíón (,,Nú sumarlaufin svífa“— haústsöngr þýzkr í þýð- 
ing Jóns Runólfssonar): smástúlka. 13, Sóló-söngr (sömu 
ljóð): stúlka. 14. Resítazíón (,. Hinir þrír vitringar úr Austr- 
lönduin 11 —sálmr eftir Grundtvig í þýðing Steingríms Thor- 
steinssonar): stúlka. 15. Resitazíon (,,Hvitasunnumorgun* 1 
-niðrlagsþáttr úr Biblíuljóðu n): drengr. 16. Ávarp frá for- 
stöðumanni sd.skólans, presti safnaðarins. 17. Söngr, þrí- 
raddaðr (,,For God so loveth the world“ [McGranahan): allr 
skólinn. 18. Resítazíón (,, Bœn Mozarts" [,,Kenn. “ m, 5): 
stúlka. 19. Söngr, sextett (,,Heyri’ eg fossins hrikasöng 1 '— 
sœnsk Ijóð í þýðing Hannesar S. Blöndal): stúlkur. 20. Re- 
sítazíón (,,Heilögu jól“—sálmr eftir Gr.Gr.) í ,,Kenn.“ 11,2): 



175 


drengr. 21. Söngr (,,The Christian’s Good Night“ [Huish, 
Sankey): eldri börn. — Aö niörlagi sungið af öllum: ,,Drott- 
inn blessi mig og mína“. 

Dclitzsch, hinn lúterski þýzki guðfraöingr, sem nefndr 
er í blaöi þessu he'r aö frsman (í 3. þatti ritgjciðarinnar um 
biblíu-‘kritíkina’ eftir C. Asschenfeldt Hansen), er Delúzsch 
hinn eldri (Franz Delitzsch, dáinn árið 1890), en ekki sonr 
hans (Frederic) Delitzsch hinn yngri, sein enn er á lífi og 
mjög fjarri fornuin kirkjulegum rétttrúnaði. Þrátt fyrir það 
að gamli Delitzsch hallaðist að sumu leyti á efri árum æfinnar 
að hinum nýju skoðunum sjamla testamentinu viðvíkjandi, 
farast honum svo orð í foimála bókar þtirrar eftir hann um 
Messíasar-spádómana, sem kom út sama árið sem hann lézt: 

,,Sú tíð, sem kvöld æfidags míns ber upp á, hefir í för 
með sér byltingar og umbrot á svaði hinna helgu ritninga, 
einkum gamla testamentisins. Þau umbrot valda því, að 
óhug slær á mig, er eg tek eftir því, hvílíkt gaman leiðtogar 
byltingarinnar hafa af því að kollvarpa því, sem er, hve tak- 
markalaus afneitanin er í þeirri átt og hvílíkt andleysi van- 
helganinni er samfara. “ 

Enn fremr er þatta tilfœrt eftir sama manni: 

,, Því verðr ekki neitað, að bylting sú á svæði gamla 
testamentisins, sem nú stendr yfir, er rétt eins og sköpuð til 
þess að trufla samvizkur rnanna og fiœkja veika trú í alls- 
konar freistingum. “ 


Eitt af því marga furðulega, sem menn fá að sjá á sýn- 
ingunni í St. Louis í Bandaríkjunum nú í ár, er hin helga borg 
Jerúsalem. Hún verðr sýnd nákvæmlega eins og hún er og 
lítr út á vorri tíð. Hin eftirgjörða Síonsborg tekr yfir býsna 
víðáttumikið svæði á sýningunni, ellefu ekrur að stœrð. Og 
einnig fólkslífið í Jerúsalem á Gyðingalandi, eins og það er 
nú, verðr þar sýnt. Því að þúsurul tnanna þaðan að austan 
verðr þar búsett þá sjö mánuði af árinu, sein sýningin heldr 
áfrarn,—Múhaineðstrúarmenn, Gyðingar og kristnir menn; 
og kemr hver um sig af flokkum þessum í hinni eftirgjörðu 
borg frarri eins og hann á að sér heima fyrir. — Þetta furðu- 
verk, setn að sjálfsögöu kostar ógrynni fjár, verðr víst ákaflega 
sterkt afl tíl þess að draga fólk úr öllum áttum að sýningunni, 
ef til vill freinr en allt annað, sem menn eiga að fá að sjá þar. 

Séra Jón J. Clemens hefir um árarnótin tekið við nýju 
prestakalli meðal ensk-lútersks fólks, í La Crosse, Wisconsm. 



176 


Aö undanförnu, í tæp tvö ár, hefir hann átt heima í bce þeim, 
er Ellsworth heitir, í sama ríki, og þjónaö ensk-lúterskum 
söfnuöi þar og öðrum í River Falls skammt burt þaðan. Eigi 
all-litlar framfarir virðast hafa orðiö hjá þeim söfnuöum á hin- 
um stutta tíma, sem hann hefir fyrir þá starfaö. blaðiö, sem 
hann síöastliðið ár hefir gefiö út til stuðnings verki sínu með- 
al fólks þeirra safnaða ,—Fold and block —, býst hann viö aö 
gefa út framvegis í La Crosse. 

Embættismenn safnaöanna í kirkjufélaginu veiti eftirtekt 
áskoran skrifara þess, séra Björns B. Jónssonar, sern kemr í 
þessu blaöi ,,Sam.“, og láti honum ekki bregðast, aö hann 
fái nú skýrslurnar. 


ÁSKORAN. 

Söfnuðum kirkjufélagsins hafa verið send eyðublöð undir skýrslur þær, er 
þeir eiga nú um áramótin að gefa kirkjufélaginu. Kg bið söfnuðma að senda 
mér skýrslurnar strax upp úr nýárinu. 

Minneota, Minn., iU. Des. 1903. Björn H..lónsson, 

skrifari kirkjufélagsins. 


Bókasjafir til bókasafns kirkjiifélasisins. 

Hr Halldór Bríem á.Akreyri: Ágrip af íslands sögu eftir hann sjálfan, 
R vík 1903, 10 eintök; Mrs. Marl< Kristjánsdóttir: Bastholms Höfuðlærdómar, 
Viðey 1837; hr. Jón C, Westdal, Minneota: Frumpartar ísl. tungu eftir KonraO 
Gíslason, Kh. 1846; hr. Alhrrt Kr. I'eteisen, W.peg; Nýja testamentið á hebr- 
esku, útg. af brezka biblíufélaginu, Berlín tgot; Mrs. Guðnín /ómdottir lekkja 
Eyjó’lfs heitius Halldórssonar', W peg: Messusöngs- og Sálmabók, 5 ; utg., Við- 
ey 1832; sama bók, 8. útg.. Viðey 1837; Prédikanir Jóns Vídalíns ut af ptslar- 
sögu jesú, Kh 1832; Nýjar hugvekjur, útg. af Svb. Hallgrímssyni, R.vik 1852; 
Lítil varningsbók eftir Jón Sigurðsson. Kh 1863 (óbd ; Hr. Hjorn Ctcmens, 
W.pev. Olaus Olavius's Oeconomisk Reise igennem Island, Kh. 1780; Mrs. 
Sezelja Harda/, Markerville, Alta.: Sálrna-og Bonnakver (Jón Jónsson og Hall- 
grímr jónssont, 2. útg.. Akreyri 1853. og samb. Bœna- og Sálmakver utg. at 
Grími Laxdal, Akreyri 1853; Samling af Sneedorfs Smaa Skrifter, I Soroe 
1770; Harmonia Evangelica 2. útg., Hólum 1749. Vantar titilblað og aftan at 
registri ; Srnárit séra Jóns í Möðrufelli nr. 7—17; Smárit sama nr. 5—9, 12^ 23. 
32, 51, og þar við fest Ágrip Gyðinga- og Kristnisögunnar, fcert 1 letr at P. E. 
Hjálmarseu, Kh. 1820 (óbd ) ; 


Hr. Ólafr S. Thorgeirsson, 644 William Ave., er féhirðir ,.Sameiningarinnar. 


VERÐI LJÓS!“— liið kirkjuleca niánaðarrit þeirra séra Jóns Hel«asonar on Haralds Níels- 
sonar í Reykjavík - til sölu í bókaverzlan H. S. Bardals í Winmpejí ok kostar 60 cents. 

.. .. 1 ,-i ..... . £ :,.i,.„./L-ii PituiórMr mvm! - 


EIMREIÐIN". eitt fjölbreyttasta os skemmtilesasta tímaritiS á íslenzku. RitsjörSir, mynd- 
' ir sösur, kvæði. VerS so cts. hvert hefti. Fæst hjá H. S Bardal. J. S. BERGMANNO.fi. 
ÍSAFor.D". lans-mesta blaSið á fslandi. kemr tít tvisvar t yiku allt áriS: kostar i Ameríku 


„ÍSAFOLD". lans-mesta blaSið á Is.„.... ; . . ... , 

II. S. Bardal. Cor. Elgin Ave. os Nena St.. Wtnntpes. er utsolutnasr. 


SlóO. 



öt •tfunefnd: JÓN I.jaknason. (ritsti.). Friðrik J. Bergmann. Ólavk S. Þorgeirsson. 
N. Steingrímr Þorláksson. Pétr Hjálmsson, Wiluelm H .Pai:i.son, Halldor S. Bardal. 


J’tentsuiiðja Löebers; 1 

Ctsli KgiJson 


s. — Wiuuipes, 


yt 


h, íéj, ^ 


/L. 





